LLOFRUDDIAETH 
TEULU O S 
—*MH— | 


CAN NEWYDD, 


— FT eb Hanes galarus am Lofruddiaeth | 
iel Marshall, 35 oed, ei Fam, 








| a Wraig, 39, ei 'Chwaer, 30, yn 
— " nghyd â fhri o* 'i Blant, yn 4, 6, ac 8 
'£ . oed, mewn pentrê a elwir Denham, 


yn agos i Uxbridge)o fewn pumtheg 
milltir ì Lund a nos Sadwrn. 
yr 2iain o Fof, 1870, ì 





a Ma'n wlad iâgyd mewn berw 
Pan glywiy son am Jadd, 

: Brawyehir | 

Y tlodion,'a phob g 


| Mae'r saeth. yn cyrlfaedd calon 
| Mam dy&er am €i phlant, 


Wrth feddwl fod iin llofrudd 
Yn dw bywyd bant, 
Os mwrddrir uh yn rhywle, 

Fe glywir ochain blin, 


ï A rhed y dagrau gloywon i i 
ww Dros ruddiau ayn au i Er 





— ê 1 a —— 





s hu Mw “* 


' | Ond clywed ami ddyByryn 
Yn cym'ryd bywyd saith, 
. Sy'n gwneyd i'r byd yn gryno 
I dywallt, dagrau llaith; ; ^>. 
i Ond sai! a ga'dd eu mwrddro 
| Un noswaith yn mis Mai, 
ï : Gan adyn llwyr ddideimlad, 
. Er gofid i bob rhai, b. 
Yn ymyl pentref Denham 
Gerllaw i Lundain fawr, 
A'u darnïo â gordd mae'n debyg 
Yn feirwon ar y llawr. 


-* a 
_ d 
ì ê 
—— Uc ll —— er: 





Roedd gof. o'r enw Marshall 
j' A?i wraig a'i blant ynghyd. 
—c Yn byw mewn anedd unig ^>. 
i | Gan ymdrech am y byd; 
Ni thybient fod un gelyn 
I'w gael o fewn y wlad, | 
Ond och ! fe gym'rwyd ymaith 
Y teulu oll mewn fad. ^^. 


"' ———— ' ' — — 
Â 


Yn lan yn ym ei y 
Fe gafwyd corff y gwr, A 

A'i 'mênydd wedi'i sathru 
O gylch y lle yn siwr; 

A'i wraig pan glywai'r ochain. 
A ddaeth o'i gwely clyd, 











GN 


a bu 


Ond hithau ga'dd ei tharo 
Ar d'rawiad maes o'r byd... 


Yn nesaf mam i Marshall, 
Breswyliai yn y tŷ, 

A gafwyd yn y gegin 
O dan ei chlwyfau du, 


*A thri o'r plant diniwed 


' Ŷn gelain ar y llawr, 
Yn myn'd trwy ddwylaw'r adyn 
I'r tragwyddolfyd mawr. 


Roedd hefyd chwaer i Marshall 
Yn.aros gydag e', 
Ar bwynt priodi dranoeth 
A bachgen o'r un lle; 
Ond yn lle dydd llawenydd, 
Dydd galar ddaeth i'w rhan, 
Ca'dd hithau ei llofruddio 
Yn greulon yn y fan. 


O! olwg dorcalonus 
Tu hwnt darluniad ;aith, 
I wel'd y lladdfa greulon, 
A rhifo'r cyrff'yn saith ; 
A golwg drist oedJ gweled 
Eu claddu yr un dydd, 
Y teulu oll yn gyfan 
I lawr i'w gwely pridd. 








a 


Mae 4Jyn yn awr mewn dalfa, 
A chreda'r wlad i gyd 

Mai ef yw'r llofrudd gwaedlyd 
A'u gyrai ffwrdd o'r byd, 

Am dano 'roedd y dillad 
A wisgai'r gof eì hun, 

A phrofion amlwg hefyd 


A dd'wedant—“ Ti yw'r dyn." ^ 


Ond dydd y prawf sy'n agos 
I'w ddwyn i lys y wlad, | 
Pryd hyny ceir amlygrwydd». 
Dwy fu mor llawn o frad; : 
Os euog, pawb sy'n gwybod, 
Caiff ddyoddef'am y gwaith, 
Ond hyn sydd/íawn rhy fychan 
Am fyn'd, i bywyd saith, 






LL uu hi id 


O! famay tyner-galon, 3 
nh debygwch chwi 
id; plant eich mynwes 
Gan ryw ddyhyryn du ; 
Ond cwymbwn bawb yn>isel 
“ —Flawr wth orsedd gras, 
I'n cadw yn ddiogel. 
O ddwyldw llofrudd cas, 


eo 


*v 


- 


| 
| 
| 
| 
Ŵ 
“ 





A. — 
Ŷ 














